WikipediA 

Historia ya awali 


Historia ya awali (kwa Kiingereza: prehistory ) ni kipindi kirefu 
sana cha historia, kikichukua miaka yote tangu binadamu 
walipotokea duniani mpaka historia andishi ilipoanza (huko 
Mesopotamia miaka 3,300 hivi KK).^ 

Ingawa muda ni mrefu sana na ni wa msingi kwa historia yote 
iliyofuata, watu hawakuwa wengi kama walivyozidi kuwa kadiri ya 
maendeleo yao. Maisha yao hayakuwa marefu kutokana na ugumu 
wa mazingira na utovu wa vifaa na dawa mbalimbali. 


Yaliyomo 

Jina 

Vipindi vya historia ya awali 
Tanbihi 

Viungo vya nje 



Gobekli Tepe, leo kusini-mashariki 
mwa nchi ya Uturuki, ilijengwa 
miaka 11,000 hivi iliyopita. Haya 
ndiyo mabaki yake. 


Jina 


Katika lugha nyingi msamiati ni kabla ya historia (k.mf. kwa Kiingereza ni pre-history), ambao unatokana 
na maneno ya Kigiriki npo, pro, yaani "kabla" na roiopia, istoria, yaani "historia"). 

Paul Tournal mwanzoni alitunga neno la Kifaransa “Pre-historique” katika kuelezea ugunduzi aliofanya 
katika mapango ya kusini mwa Ufaransa. 

Neno hilo lilitumika katika Ufaransa kuanzia miaka ya 1830 kuelezea kipindi kabla ya uandishi, na baadaye 
likaingizwa na Daniel Wilson katika Kiingereza mwaka 1851. 

Vipindi vya historia ya awali 


Sehemu kubwa kabisa ya historia ya binadamu ilitokea kabla ya maandishi kugunduliwa. Kuhusu zamani 
hizo tunapata habari kutokana na utafiti wa akiolojia. 

Kwa njia hiyo tunakuta mabaki ya ya siku zile kama vile vifaa, majengo au pia uchoraji kwenye kuta za 
mapango lakini tunakosa maelezo jinsi yanavyopatikana tangu watu waanze kuandika kumbukumbu. 

Kati ya vipindi vya historia ya awali ni zama za mawe. Wakati huo wote watu walipiga hatua muhimu ya 
maendeleo, kama vile kubuni vifaa vya kwanza, kilimo, na kujenga vijiji na miji ya kwanza. 


Hata vyanzo vya teknolojia za metali, kama zama za shaba na zama za chuma, vilitokea kabla ya kugundua 
maandishi katika sehemu nyingi za dunia. 































Lakini mifano ya kwanza ya utamaduni wa kimaandishi ilitokea wakati wa kubuni matumizi ya shaba na 
bronzi huko Misri na Mesopotamia. 


Tanbihi 


1. Shotwell, James Thomson. An Introduction to the History of History. Records of civilization, 
sources and studies. New York: Columbia University Press, 1922. 


Viungo vya nje 


■ Submerged Landscapes Archaeological Network (http://www.science.ulster.ac.uk/cma/slan/) 

■ The Neanderthal site at Veldwezelt-Hezerwater (httjD://www.webcitation.org/query?url=http://w 
ww.geocities.com/patrickbri ngmans/veldwezelt-hezerwater.html&date=2009-10-26+00:15:13), 

Belgium. 

■ North Pacific Prehistory (http://www.northpacificprehistory.com) is an academic journal 
specialising in Northeast Asian and North American archaeology. 

■ Prehistory in Algeria and in Morocco [1] (http://www.neolithique.eu/index.html) 

■ Early Humans (http://sd71.bc.ca/sd71/school/courtmid/Library/subject_resources/socials/early 

_humans.htm) a collection of resources for students from the Courtenay Middle School Library. 



Makala hii kuhusu mambo ya kihistoria bado ni mbegu. 

Je, unajua kitu kuhusu Historia ya awali kama enzi zake au 
matokeo yake? 

Labda unaona habari katika Wikipedia ya Kiingereza au lugha 
nyingine zinazofaa kutafsiriwa? 

Basi unaweza kuisaidia Wikipedia kwa kuihariri na kuongeza 
habari (https://sw.wikipedia.Org/w/index. php?stub&title=Historia 
ya awali&action=edit). 


Rudishwa kutoka "https://sw.wikipedia.Org/w/index. php?title=Historia_ya_awali&oldid=1093189" 


Ukurasa huu umebadilishwa kwa mara ya mwisho tarehe 21 Novemba 2019, saa 15:44. 

Maandishi yanapatikana chini ya leseni ya Creative Commons Attribution-ShareAlike License; matakwa mengine 
yanaweza kutakiwa. Tazama maelezo zaidi ya Matakwa ya Utumiaji. 





















